WicipediA 


Geg 


Tafodiaeth o'r iaith Albaneg yw Geg (Saesneg: Gheg yn Saesneg; 
Geg: gegnisht; Alabaneg Safonol: gegë neu gegërishtja). Siaredir hi 
yng ngogledd Albania, Cosofo, Gogledd Macedonia a Montenegro. 
Yr afon Shhumbin yw ffin draddodiadol yr iaith. Y brif dafodiaeth 
arall yr iaith Albaneg, yw Tosc (Tosk) a siadedir i'r de o'r afon 
Shhumbin ac ar draws canol gwladwrieth Albania a nifer o 
chymunedau bychain Albaneg yn yr Eidal (yr Arberesh) ac 
Arfanitiaid yng gwlad Groeg. Mae'r ffin ieithyddol ^rnia ^m dilyn hen 
Iwybr y ffordd Rufeinig, y Via Egnatia a ceir tiriogaeth traws- 
dafodiaethol naül ochr i'r afon oddeutu 10km - 20km mewn Ued. Ceir 
gwahaniaethau o fewn y dafodiaeth Geg yn enwedig rhwng 
tafodieithoedd Gogledd-orllewin Albania a Cosofo. Mae'r sefyllfa 
yng Ngogledd Macedonia hefyd ^m wahanol iawn i hynny ^m 
Albania a Cosofo. Mae'r Gegeg a'r Tosceg yn amiywio'n ffonolegol 
ac yn ramadegol. 


Roedd gwahaniaethau diwylliannol a chymdeithasol hefyd rhwng y Gegeg a'r Tosceg. Felly, trefnwyd y 
cyntaf mewn cymdeithasau llwythol (fis yn Albaneg), a oedd yn eu tro yn cael eu grwpio yn deuluoedd 
estynedig (clan) ac feUy dwyn ynghyd o dan gwahanol dirfeddianw^n. Roedd y gyfraith arferol yn fwy amlwg 
yn cymunedau Geg na Thosc. Cymerodd eu cyfriethiau cynhenid, y Kanun Lek Dukagjini, mewn bywyd 
cymdeithasol lawer o bwys nag ^m nhiroedd Tosc. 


Hanes 



Tafodieithoedd Albaneg, Geg mewn 
gwyrdd 


Cyn yr AU Ryfel Byd , nid oedd ymgais swyddogol Uawn ar ddeddfu iaith lenyddol unedig Albaniaidd. 
Defnyddiwyd Geg Ilenyddol a Tosc Ilenyddol, er bod y Brenin Zog yn arddel ei dafodiaith frodorol ardal Mat, 
i'r gogledd o'r afon Shkumbin. Roedd tafodiaith Geg ardal Elbasan yn agos i'r ffin Tosc/Geg ac feUy yn fan 
canol o ran contiwm tafodieithyddol yn opsiwn fel sail iaith lenyddol unedig. Er nad Elbasan oedd prifddinas 
y wladwriaeth newydd (enülodd Albania ei hannibyniaeth yn 1912) roedd iddi statws ddiwyUiannoI 
cydnabyddiedig. Yn ôl sawl un, gan gynnwys Dr Nick Nicholas mewn ateb arlein pam ddewiswyd Tosc fel 
sail iaith safonol Albaneg (https://www.quora.com/Why-is-standard-AIbanian-Ianguage-based-on-the-Tosk-dia 

Iect-and-not-the-Gheg-diaIect%7C) byddai Geg Elbasan wedi bod yn ddewis da fel saü iaith safonnol. 

Gosododd gyfundrefn comiwnyddol 
Enyer Hoxha ^m Albania safon unedig ar 
iaith y wladwriaeth a oedd yn seüiedig ar 
dafodiaeth Tosc, ardal Korçë, dinas yn ne 
ddwyrain y wlad. Yn 1968, 
mabwysiadwyd yr un safon gan yr 
Albaniaid yn Iwgoslafia, a oedd wedi 
defnyddio'r safon Geg tan hynny. 

Datblygwyd y broses o safoni iaith 
swyddogol ^mia gyda phenderfyniad yn 
1972 pan gytunwyd ar y Ilawlyfr orthraffig a'r geiriadur gyntaf yr Albaneg safonol. Dyma'r safon a 
ddefnyddiwyd ers hynny yn Albania, Cosofo, Gogledd Macedonia a'r ardaloedd eraiU Ue siaradir Albaneg. 



Dosbarthiad tafodieithoedd yr iaith Albaneg 




























Roedd yr unben Comiwnyddol, Enver Hoxha yn dod o ddinas Gjirokastër ac felly yn siarad y dafodiaeth 
Tosc. Yn ôl Dr Nick Nicholas mewn ateb arlein pam ddewiswyd Tosc fel sail iaith safonol Albaneg (https://w 
ww.quora.corn/Why-is-standard-Albanian-language-based-on-the-Tosk-dialect-and-not-the-Gheg-dialect%7C) 
dewiswyd Tosc am yr union reswm hynny ac, erbyn marwolaeth Hoxha yn 1985 ac ^ma, cwymp 
Comiwnyddiaeth yn 1991, roedd y ffurf safonol newydd wedi gwreiddio ers cenhedlaeth. 

Beimiadwyd yr arfer o ddefnyddio'r iaith safonol yma gan nifer o Gegiaid, yn enwedig gan Arshi Pipa, a 
honnodd fod y penderfyniad hwn amddifadu Albania o'i gyfoeth ar draul y Gegs, ac y cyfeiriodd at yr iaith 
Albaneg lenyddol fel "rhyfeddod" a gynhyrchir gan arweinyddiaeth gymunedol Tosc a arweiniodd yn erbyn 
gogledd Albania gwrth-gymdeithasol yn milwrol a gosododd ei dafodiaith Tosc Albanian ar y Gegiaid. 

Er mai Gegiaid oedd hunaniaeth ysgrifennwyr Albanaidd yn yr hen Iwgoslafia, dewisant ysgrifennu yn Tosc 
am resymau gwleidyddol. Mae gan y newid iaith lenyddol ganlyniadau gwleidyddol a diwylliannol sylweddol 
oherwydd mai'r iaith Albaneg yw'r prif faen prawf ar gyfer hunan-adnabod yr Albaniaid. 

Statws 


Er mai dyma brif dafodiaeth canran helaeth o siaradwyr Albaneg, does iddi ddim statws cyfreithiol, er bod 
awduron a phobl Ueyg ^m ysgrifennu ^mddi ^m achlysurol. Bydd nifer o gantorion Cosofo, megis Capital T 
(cerddor) sy'n canu a defnyddio geiriau Geg ^m eu caneuon. 

Esìamplau 


Er mai Tosc yw prif sail yr iaith Albaneg safonol unedig, nid oes unrh^rw Tosc yn siarad Albaneg safonol o 
fewn ei tafodiaith. Mae'r iaith safonol yn cynnwys elfennau o Geg hefyd. Fel tystia Dr Kelvin Zifla mewn ateb 
arlein i pam ddewiswyd Tosc fel sail iaith safonol Albaneg (https://www.quora.corn/Why-is-standard-Albanian 
-language-based-on-the-Tosk-dialect-and-not-the-Gheg-dialect%7C) ceir elfen Geg yn yr iaith. Er enghraifft, 
defnyddir y Geg ue yn hytrach na'r Tosceg onj ar ddiwedd gair (‘kërkues’ yn Ue ‘kërkonjës’). 


Stafonol 

Tosc 

Arbëresh 

De Geg 

Canol 

Gheg 

Gog. Ddwy. 
Gheg 

Gog. Orll. 
Gheg 

Cymraeg 

Shgipëri 

Shgipëri 

Shkjipërí 

Shgiprí 

Shgipní 

Shgypní 

Shipní 

"Albania" 

Një 

Një 

Një 

Nji, njo 

Ni 

Ni, njo 

Nja, nji 

"Un" 

Bëj 

Bëj 

Bunj 

Bôj 

Bôj 

Bâj 

Bâj 

"Gwneud" 

Qenë 

Qënë 

Klënë 

Qên 

Kên 

Kôn 

Kjen 

"Wedi 

bod" 

Plegëri 

Plegrî 

Plekjërí 

Plegni 

Plegni 

Plegni 

Pleçni 

"Hen oed" 

Është 

Është or 

Ësht' 

Isht or ë 

Ôsht or 
ô 

Ôsht or ô 

Osht or 0 

Âsht or â 

"1 fod" 

Nëntë 

Nëntë 

Nëntë 

Nônt 

Nôn 

Non 

Nând 

"Naw" 

Shtëpi 

Shtëpi 

Shpi 

Shpí 

Shp(e)j 

Shp(a)j 

Shp(e)i 

"Cartref" 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Geg&oldid=7576539" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 28 Chwefror 2019, am 21:57. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creatjve Commons Attribution-ShareAliRe; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 







